જાગૃત ઉજાગર 





ગઈકાલે કોટડા (જ.શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ 
ભગવાનનો ૭૩ મો પાટોત્સવ વર્તમાન 
સજોગોના કારણે ખૂબજ સાદગીથી પરતુ પુરા 
ભાવ થી ઉજવવામા આવ્યો. વડિલ શ્રી અખઈ 
ભાઈ કેશરા લીંબાણી દ્વારા ધર્મધ્વજા ફરકાવવામા 
આવી.ભક્તિભાવ પુર્વક આરતી ઉતારવામાં 
આવી. ભગવાન પાસે વર્તમાન કોરોના મહામારી 
સામે જ્ઞાતિજનોની સુખાકારી ની કામના કરવામા 
આવી. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ટ્રસ્ટ, સમાજ, યુવક 
મડળ અને મહિલા મડળ ના નિરધારિત ભાઇ 
બહેનો ની હાજરી મા સરકારી નિર્દેશોને ધ્યાનમાં 
રાખીને કાર્યક્રમ યોજવામા આવ્યો. 


મોટી સખ્યામાં ભાઇઓ તથા બહેનો એ 
મદિરની શોસિયેલ ડિસ્ટન્સ નું પાલન કરતા 
બહાર રહી કાર્યક્રમ માણ્યો તથા દર્શન આરતીનો 
લાભ લીધો. 


મત્રીશ્રી, રમેશભાઈ નાયાણી. 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મદિર સમાજ. 
-કા. વા. રામાણી 








શ્રી રામપર પાટીદાર સનાતન સમાજ જગના ધા પાટીદાર સનાતન સમાજ 


શ્રી રામપર લક્ષ્મી નારાયણ સનાતન સમાજ તેમજ શ્રી માનકુવા લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ 
દ્વારા ગઈકાલે ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનો વાર્ષિક પાટોત્સવ રામપર (નેત્રા) અને માનકુવા 
ખાતે ખૂબજ સાદગીથી ઉજવાયો. 

તે નિમિતે સમગ્ર રામપર (નેત્રા) સનાતન પાટીદાર સમાજ અને માનકુવા સનાતન સમાજને 
હાર્દિક શુભકામનાઓ . 


આવો ખિલાવીએ વૃક્ષો 


ઠાવાગી બે પિતાગી વગે રતત ચઆતીઠાબ ણ્વં ગંમતોવનઝે 
હરિયાતી તિરતાર્ડ! 
પિતાગી ઠમેંઠગર્િયાતી હિરતાને વામ લનીતોમે તે ગણ 


હમ ૩પને વત્વો વગે છત ઘ2મનમતોમે તને પૌોંથે હિરતાણ્મે! 





મૂકો તિતા હૈં૩સ ગાબેવાતી પીદ્ધી વગે ગિન્હે પેડ પૌંઘે ઢેરતબે વેગ 
તિણવિઝ્સીમ્યુગિયમગાબાપડેમા! 

આવા દિવસો જોવા ન પડે એના માટે ચિરજીવી વીર ને 
એના દ્વિતીય જન્મદિવસ પ્રસંગે ઝો દાદી શ્રીમતી રજનબેન વાગડીયા, દાદા કૃષ્ણકુમાર વાગડીયા એવમ્‌ 
પરિવારજનો તથા નાની શ્રીમતી સાવિત્રીબેન કેશરાણી, નાના પ્રેમજીભાઈ કેશરાણી એવમ્‌ 
પરિવારજનો તરફથી પાયાના શિક્ષણમા એવુ ભાથુ અપાયુ જે આવનારા વર્ષોમા તેના માટે અમુલ્ય 
સભારણુ બની રહેશે. 

આજે દરેક નાના મોટા સૌ ચિ. વીર ની જેમ પોતાના જીવનના યાદગાર પ્રસગોને વૃક્ષારોપણ દ્રારા 
હરીયાળા બનાવે તો પર્યાવરણમાં પ્રાણવાયુનુ પ્રમાણ મુબલક થઇ જાય તથા સમસ્ત સજીવ સૃષ્ટીને 
આરોગ્યદાયી, નિરોગી અને સ્વચ્છ વાતાવરણ મળે. 


માટે અમારા ભુલકાનો આ પ્રયોગ માનવસમાજ માટે એક પ્રેરણાત્મક દાખલો બને એ જ 
અભિલાષા....... 

તો ચાલો આપણે સૌ આપણા જીવનમાં આવતા દરેક પ્રસંગોને દર વર્ષે વૃક્ષે વાવીને ઉજવીએ , 
પર્યાવરણને સુદર અને સ્વચ્છ બનાવી પ્રાણવાયુ રૂપે અમુલ્ય ભેટ આપીએ... 















જ અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા”૧ મિનિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


"હાર નહીં માનુંગા, રાર નહીં ઠાનુગા, કાલ કે કપાલ પે લીખતા મીટાતા હું, ગીત નયા ગાતા હુ." 
આ કવિતા ભારતના કયા વડાપ્રધાને લખી છે...?? 


સાચો જવાબ : અટલ બિહારી વાજપેયી 
સાચો જવાબ આપનાર વિજેતાઃ ભાવના વિનોદ વેલાણી - તારગા, ૯૮૭૯૯૨૪૫૮૭ 


ભારત દેશના ગૃહ મત્રી કોણ પિ ડી ? અને ક પ નામ શુ છે ??? 





























આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨ વાગ્યા માુપીમો 
વોટ્સેપ હારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઇનામ ... 
આપણુ મખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 


|| 111 1 ॥ || ી 


નાણા) 
| 
| 
ધી 
ના 


ભ .-- પ ધ 
ગઈકાલે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ના મંદિરની તિથિ (નાગપાંચમ)ના દિવસે મર્યાદિત સંખ્યામાં 
(માત્ર ત્રણે પાંખના હોદેદારશ્રીઓ) નખત્રાણા મધ્ય વિભાગ સમાજ ના પ્રમુખશ્રી ચંદુભાઈ વાલાણી, 
યુવા ઉત્સવ મડળ ના પ્રમુખશ્રી ચદુભાઈ રૈયાણી ની ઉપસ્થિતિમાં શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ની ધજા 
બદલાવવા તથા મહા આરતી નુ કાર્ય મદિરના પુજારી શ્રી વેણુ મહારાજ દ્વારા પૂરી શાસ્રોક્ત વિધિથી 
કરવામા આવેલ. રામ મદિર નિમણિ ના શિલાયાન્સના અયોધ્યા ના કાર્યક્રમ ની એક બીજાને શુભેચ્છા 
પાઠવી હતી. . 


નોધઃ કોરોના મહામારી અને સરકાર શ્રી ની ગાઈડલાઈન મુજબ આ દિવસને સાદગીથી 
ઉજવવામા આવેલ. 


આ પ્રસગે સુરત થી પધારેલ ઝવેરભાઈ રામાણી દ્વારા સહુ ને સક્રમણ થી સાવચેત રહેવાની 
સૂચનાઓ આપેલ હતી. . 


સુ 9:40) 


અત્યત દુઃખ સાથે જણાવવાનુ કે શ્રી ક. ક. પા. સમાજ કોલકાતા 
ના માજી પ્રમુખ ઉમર વર્ષ ૬૮, 
(બાગબઝાર, કોલકાતા, દેશમા ગામ : જીયાપર) તા. ૮-૮-૨૦૨૦ 
| નાસવારના રામશરણ પામ્યા છે. 
તેઓશ્રી કોવિડ ૧૯ ના સક્રમણથી આક્રત થયેલ, હોસ્પિટલમાં 
સારવાર દરમિયાન તેઓએ જીવનના અતિમ શ્વાસ લીધેલ . 

શ્રી જયતીભાઈ કરમશીભાઇ ચોપડા, ના અણધાયા 
અવસાનના સમાચાર મળતા શ્રી ક. ક. પા. સમાજ કોલકતાના સૌ 
| સભ્યો આઘાત ની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે અને સમાજ ના પૂર્વ 
પ્રમુખ ને શ્રદ્ધાજલે અર્પણ કરીઃ પરમ કપાળુ પરમાત્મા સદગત આત્માને મોક્ષ પ્રદાન કરે અને તેના 
સાનિધ્યમાં સ્થાન અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરે છે 


ચોપડા પરિવાર પર આવેલ આ અણધાયાં દુઃખ ને સહન કરવાની શક્તિ પ્રભુ પ્રદાન કરે તેજ 
પ્રાર્થના. 


















































ઝં શાતિ ઝં શાતિ ઝં શાતિ 
6 શ્રી કલકત્તા - ક.ક.પા.સમાજ 9 શ્રી કલકત્તા - ક.ક.પા. મહિલા મડળ 
6 શ્રી કલકત્તા - નવચેતન પાટીદાર યુવક મડળ 


પ્રચાચ્પ્રસાર 





શ સબાતબ ધર્મ પબ્રિકા 


આગામી જન્માષ્ટમીના કાર્યક્રમો બાબત માહિતી... 


શ્રી પાટીદાર સમાજ, પૂના -કૃષ્ણકુમાર રવજીભાઈ વાગડીયા 


સ્થાનિક સમાજના સર્વે પરિવારજનોને જણાવવાનું કે શ્રાવણ મહિનામાં ઉજવવામાં આવતા 
આપણાધાર્મિક તહેવારો નીચે મુજબ છે. 


(૧)તા.૦૮/૦૮/ર૦૨૦ શનિવાર, શ્રાવણવદપાંચમ (નાગ પંચમી) 
(ર)તા.૦૯/૦૮/ર૦૨૦ રવિવાર, શ્રાવણવદછઠ્ટ (પડતર દિવસ/ધોકો) 
(૩) તા.૧૦/૦૮/૨૦૨૦ સોમવાર, શ્રાવણવદછટ્ટ (રાંધણ છઠ્ઠ) 

(૪) તા.૧૧/૦૮/૨૦૨૦ મંગળવાર, શ્રાવણવદસાતમ (શીતળા સાતમ) 
(૫) તા.૧૨/૦૮/૨૦૨૦ બુધવાર, શ્રાવણવદ આઠમ (જન્માષ્ટમી) 


ગત તા. ૦૫/૦૮/ર૦૨૦ના રોજ અમલમા મુકવામા આવેલ સરકારી ધારાધોરણ મુજબ 
સામાજીક અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો ઉજવવા બાબત હાલમાં સરકારશ્રીના આદેશાનુસાર સંપૂર્ણપણે બંધી 
હોવાથી પરપરાગત મુજબ ઉજવવામાં આવતા ઉપરોક્ત કાર્યક્રમો, જેવા કે જન્માષ્ટમી મહોત્સવ વગેરે 
કાર્યક્રમો આ વર્ષે સમાજના પ્રાંગણમાં ઉજવવી શકાશે નહીં. પરતુ સૌ પરિવારજનોએ સ્વગૃહે ઉમગ 
અને ઉત્સાહથી ઉમળકાભેર કૃષ્ણ-ભક્તિના ગુણગાન ગાઈને કૃષ્ણમય બનીને આધ્યાત્મિક 
વાતાવરણમા શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવ" ઉજવવાનો છે. . .. 

તેમજ આ કોરોના વાયરસની મહામારી માથી વહેલી તકે મુક્તિ મળે તે માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને 
અતઃકરણપૂર્વકપ્રાર્થના કરીએ.... 

આગામી સમયમાં સરકારી આદેશાનુસાર 4િર્ણયો લઈને સામાજીક તેમજ ધાર્મિક કાર્યક્રમો 
અથવા ઉત્સવો ઉજવવા બાબત જાણકારી આપવામાં આવશે. 

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સૌને સુખ, શાંતિ, એશ્ચર્ય, આરોગ્ય અને સમૃદ્ધિ પ્રદાન કરે એવી પ્રાર્થના 





સહ...... 
પ્રમુખશ્રીઃ- ડૉ. પ્રો. પુરુષોત્તમભાઈ ખીમજીભાઈ પોકાર 
મહામત્રીશ્રીઃ- શકરભાઈ મણિલાલભાઈ છાભૈયા 
(શ્રી કાલ સમાજ, પૂના.) 

વ ડિ. ન “રઝળણણ ઘ યી ર 
------- 1 મહિલા ૫ગ૩ળડે9ન- રમેશ વાસાણી, નાશિક. 
પ્-્ઝ શિ 

દદ નુ નક | ગદ ણન દં ન. મં હ 
2” હાદ. આ ય ક તાઈ મ ના | 





મુર્તિમ મઠિતા ૫૩૩ળડેશબ ગૌર વિણાત ભારત સંસ્થાન વેઝ સંયુતઝ તત્વાવધાન મેં તમહી વેડ 
૬ણ બગર સ્થિત સુભાષ ભવન મેં પળ્‌૩ડશણબ વગે પમ બાગબીબ ૩ંસારી વેઝ બેતત્રત્વ મેં મૂસ્તિન 
મકઠિતાણ રામ તારિત માબસ વગ પાક વગ્2 રહી થી ગો ભૂમિ પૃૂગબ તવ» ગારી રસતાવગશી મે મુસ્તિમ 
મઠિતાણ વિગ્યા રામવારિત માનસ વગ પાળ, મુસ્તિમ મહિતા ૫૩૩ળ્ડેશબ ને ગારી વિગ્યા “શ્રીરામ 
પોસ્ટર'વારાળસી. ૩યોધ્યા મેં રામ મંહિર નિર્માળ વેઝ તિયે ભૂમિ પૂણબ વગે તેવગ્ટ તોમો મેં ૩ત્સાઠ કેરતબે 
તાયવથા॥। ડસેતેવમ્ર્હૅશ મરને રતુશીવગ માહોત હ ડસ ચણી ને ઘર્મ વિ તીવાર મી ત્ત્તીનગરગ્રા રહી 
હૌ 


ઘર્મ બમરી વગળી નમે મુસ્તિમ મઠિતાણ રામ તરિત માબસ વગ પા6 વિગ્યા। રામ મંતિર નિર્માળ વગે 
રવી મે યે મઠિતાણ રતુવ વગ તિરવા ઠુગ્રા મગન મી રવુશી રતુશી સે માયા મુસ્તિમ મહિતા ૫મ૩ળ્ડેઞબ 
ગૌર વિશાલ ભારત સંસ્થાબ વે૦ સંયુત7 તત્વાવઘાબ મેં તમહી વેગ ડબ્ઢેશ બમર સ્થિત સુભાષ મવનબ મેં 
૫૩ળ્‌૩ડેશન વગે પમ્‌રત બાગબીનબ 3ાંસારી વેગ બૈતત્રત્વ મે મુસ્તિમ મહિતાણ રામ તરિત માબસ વગ પાત 
વિગ્યા ગોભમિપૂગઝબતવગ્ગારીરરવા ઊરવાતયેમકહિતાણ્મમવાબરામરવગેગારતી વિગ્યાફબમહિતાડઝો 
વગ વગ્ઠના કૈં વિ» વો મંહિર નિર્માળ સે વેઠવ રવુળ ગૌર ૩તસાઠિત ક ૩૦ડોબે ભૂમિ પૂગબ વગે ૩ત્સવ વગે 
તરહ મબાબે વગે વાત વગ્હા। ડસ વોગનબ મૂસ્તિમ મહિલા ૫૩૩ળ્કેશન વગે ગોર સે મમવાબ રાન વગ ણ્વ- 
પોસ્ત્ટ મી ગાર્રી વિગ્યા હૈ, ગિસપર ૩૮, હિંવી ગૌર ગંત્રેગી મે તિરતા ગયા હૈમ્મવાબ શ્રીરામ પૂરીવગયબાત 
વેગ્માતિવઝહીં 

સભી વગે ૩બરવમે ગારાથબા વગ્રબી વાઠિયાડબન મુસ્તિમ મહઠિતાઝો વગ મનના હૈ વિક સાતોં પુરાબા 
ફડામડા સમાધ્વ ઠો વુવગ હૈ ગૌર વેશ મેં રામ વેઝ બામ ૫૨ વત્રેર્ડ પ્સાત ૩ બહઠીં હોમા। ૫૩૩ળ્ડેશબ વગે 
3ઘ્યઠ્ઠા બાગબીબ ૩ગંસારી વગ વગ્ઠના ઠૈ વિ» મ્મવાબ રામ ઠમારેપૂર્વગ ઠં ઘર્મ વવ્તને સેપૂર્વગ નહીં વવત 
ગાતો વગ્ઠા વિ» વાવર દ્વારા મંહિર વગો તોડવાયા મયા, ગિસસે ઠમારેપર્વગ ટુરવી થા ૩ મંહિર નિર્માળ સે 
વોસ્વર્મમેમી રતુશ હોમો 

રમવરિતમાનસ પાળ વેઝ વોરન વિબ્રાત ભ્રારત સંસ્થાબ તે» સંસ્થાપવ૩ ૩ધ્યઠ્ઠા ડા. રાગીવ 
શ્રીવાસ્તવ, બગમા પરવીબ, ડર્વના મારતવણી, ડા. મૃતુતા ગાયસવાત, બનીનબા વેમમ, બાગના લાબો, 
પિયવગ, ડતી, રવૂણી, ૩ગાતા, વકતા, શાતિની ગ્રાઢિમોગૂતરહોા 


“વસાન સમાચાર 


તા. ૧૩-૦૭-૨૦૨૦ 
સ્વ. શાતિલાલ શામજીભાઈ નાકરાણી, ઉમર વર્ષ - ૭૩ 
કચ્છ - વિરાણી (મોટી), હાલે - ઘાટકોપર મુબઇ 
તા. ૦૫-૦૮-૨૦૨૦ 
સ્વ. મોહનભાઈ મુળજીભાઈ માકાણી, ઉમર વર્ષ - €૦ 





કચ્છ - નેત્રા (શાતાજી), હાલે - સુરત ભેસ્તાન 
તા. ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ 
સ્વ. જયતીભાઈ પ્રેમજીભાઈ લિંબાણી, ઉમર વર્ષ - ૬૨ 
કચ્છ - દયાપર, હાલે - કડોદરા સુરત 











આજની ચિતનકણિકા 


બાળક વિશે એડોલ્ફ જુસ્ટ નામના ચિંતકનું કથન જોઈએ : "બાળક એ કુદરતે માણસને બક્ષેલુ 
અણમોલ રતન છે. માણસની કેટલીયે ભાવનાઓ બાળક દ્વારા પૂર્ણતાએ પહોંચે છે. માનવીય 
ગુણોના વિકાસનું સૌથી પ્રથમ સાધન બાળક જ છે.' 

મોટે ભાગે એવું જોવામા આવે છે કે નાના બાળકને જોતા જ માણસ કપટ ભૂલી જાય છે અને 
અનેક સાંસારિક કષ્ટો પણ ભૂલી જાય છે. દુઃખ ભૂલી જાય છે . બાળકને રમાડતાં રમાડતાં એનો થાક 
ઊતરી જાય છે અને એ હળવો ફૂલ થઈ જાય છે. 

બાળક સાથેની ગોઠડીમા જો બેન્જામિન બ્લૂમે કહેલી વાત યાદ રાખીએ તો બેડો પર થઈ જાય. 
બ્લૂમ કહે છે, "પ્રત્યેક બાળકમાં કંઈક તેજસ્વિતા રહેલી હોય છે. માતાપિતા તેના સવર્ધક બની શકે તો 
જિંદગી વધુ સુદર રીતે જીવી શકે.' 

મિશન અભિમન્યુ 
૭ઇ૪।॥11011121(1011 | ૭૦1૧૦૦. 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 


સ ક નડ ઓગનતા ઉજવાયો પારપારિક ઉત્સવ 


દ .. . તા ડીડ પિકો (રસલીયા કચ્છ) 


અત્રે ત્રેગુજરાત સહિત કરછમા ખૂબ જ સારો વરસાદ થતાં | લોકો મા અનેરો ઉતસાહ દેખાઈ રહ્યો છે. 
કરછના રસલીયા ગામે મેઘરાજા ની મહેર થી તળાવ -સરોવર પાણી થી ઓગની ગયા છે . 


અનેક વર્ષો બાદ આવો અવસર આવ્યો છે, જયારે ગામ લોકો નો હરખ સમતો નથી. અગાઉ ના 
સમયે જ્યારે પણ આવી ઘટના બનતી ત્યારે લોકો ખૂબ ઉત્સાહિત થઈ તળાવને વધાવતા. આ વખતે પણ 
રસલીયા ગામના લોકો સૌ સાથે હળીમળીને તળાવ તેમજ ભીમનાથ સરોવર ઓગની જતા તેને 
વધાવવા ઢોલ નગારા સાથે વધાવવા પહોંચ્યા હતા. ગોર મહારાજ ના મંત્રોચ્ચાર સાથે વધામણા 
કરવામા આવ્યા, ગામના વડીલો દ્વારા નાળિયેર મા ચાદીની ચેન પહેરાવી ને તળાવ તેમજ ભીમનાથ 
સરોવર મા પધરાવવા માં આવ્યું. ત્યારબાદ પારપારિક રીતે ગામના તરવૈયા યુવાનો દ્વારા તે નાળિયેરને 
હરવા મા આવ્યું હતુ. 

આ ઉત્સવ ને માણવા ગામના અગ્રણીઓ સહિત અનેક લોકોએ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીધો હતો. 


દેવાશિષ હોસ્પિટલ, નખત્રાણા ની વિશેષ સેવા 


જન્માષ્ટમી ના તહેવારો અને કોરોના મહામારી દરમ્યાન પણ દેવાશિષ હોસ્પિટલમાં ગાયનેક 
[વિભાગમા ઈમરજન્સી સેવા ચાલુ રહેશે. 


કોઇ પણ દર્દી ની ડિલીવરી ની તારીખ નજીક આવતી હોય તો ગભરાવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ 
ડોક્ટર કે હોસ્પિટલની ફાઇલ હશે અથવા ઇમરજન્સી કેસ હશે, યોગ્ય સેવા મળશે. માટે ચિંતા કરશો 


નહિ. 


સપર્ક : - ડોક્ટર. શક્તિસિંહ ગોહિલ. (સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત) 
દેવાશિષ હોસ્પિટલ, નખત્રાણા. કચ9. મો.ન.૯૪૨૯૩૬૦૨૮૦ 


કરોરોના કાળમા આપણા તહેવારોને મીડિયાના માધ્યમથી ઉજવીએ 
લિ. શ્રી પાટીદાર યુવક મડળ મુબઈ 


કોરોના મહામારી એ વૈશ્વિક ધોરણે કેર 
વરતાવયો છે અને હવે ભારત માં વિકરાળ સ્વરૃપ 
ઘારણ કરેલ છે તેને માટે કાળજી રાખવી ખૂબ 
મહત્વની છે . 


શ્રાવણ માસથી તહેવાર ની મૌસમ શરૂ થઈ 
ચૂકી છે, આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં આપણે 
તહેવારો કેવી રીતે ઉજવણી કરવી.... 


હાલની પરિસ્થિતિ જોતા શ્રી પાટીદાર 


યુવક મડળ મુબઈ એ વર્ષ ૨૦૨૦ ને આસ વર્ષ 


નામ આપેલ છે (આ-આત્મનિર્ભર, સ-સમર્પણ) 
આ વર્ષ દરમ્યાન આપણે આપણા આગામી દરેક 
સામાજિક કાર્યો પૂર્ણ સાવચેતીથી કરવાના છે. 
જેમા સૌ પ્રથમ સાતમ - આઠમ ના તહેવાર 
આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. 


જેમા સર્વે જ્ઞાતિજનોને 
૧- કૃષ્ણ રાસલીલા સદર્ભ / રાસ / ગરબા 
ર- ક્રુષ્ણઅવતાર / જીવન દર્શન 
૩-પારપારિક સાતમ આઠમનો ઈતિહાસ 
૪- કૃષ્ણ અને રાધા/ કૃષ્ણ અને મીરા / કૃષ્ણ અને 
નરસિંહ મહેતા / કૃષ્ણ અને સુદામા 





પ -કૃષ્ણભક્તિ/ ગીત/ ભજન 

૬ -સાતમ આઠમના લોકગીતો 

9- મહાભારતના કૃષ્ણ 

૮- કૃષ્ણ અને કૃષ્ણની ગીતા 

૯-કૃષ્ણ અનિષ્ટોનો સહાર 

૧૦-સમાજએ જ આપણું ગોકુળિયું ગામ 
ઉપરોક્ત વિષય માથી કોઇ એક વિષય પર 

વક્તવ્ય, નૃત્ય, નાટિકાનો ૨:૦૦ મિનિટ (૧૨૦ 

સેકંડ) નો વિડિયો બનાવી ૧૦/૦૮/૨૦૨૦ સુઘી 

મોકલવો. જે દરેક વિડિયોને યુવક મડળ જોઈન્ટ 

કરી યુટયુબ પર, આઠમ ૧૨/૦૮/ર૦ ના રોજ 

અપલોડ કરવામાં આવશે અને કૃષ્ણ જન્મોત્સવ 

નિમિતે આપણે સહુસાથે િહાળશું. 


વિડિયો નીચે આપેલ નબર પર વોટ્સઅપ 
કરવા અથવા ઈ મેઈલ પર અપલોડ કરવા. 


મોબાઈલ નબર :- 
૭૦૨૧૬૯૭૮૯૪૮, ૯૮૭૦૭૫૭૯૭૩ 
ઈ મેઈ લઃ- 


$[0|111100111001(90ૂા1દ્રાં.0€011 





પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તાઃ- ૦૯/૦૮/૨૦૨૦ 
શ્રી ચેતનકુમાર અમૃતભાઈ લિબાણી, ઉમેદપુરાકપા - ૩૩, 94267 82746 
પ્રતિતિધિ :- બાબુલાલ કેશરાણી માનકુવા 


પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય બની સમાજ પ્રત્યેની 
પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 
શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 


કાર્યાલયઃ ૫૦૧ - ૫૦૪, પાચમો માળ, નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા દેહગામ રોડ, એસપી રિંગરોડ પાસે, નરોડા - અમદાવાદ ૩૮૨ ૩૩૦. મોબાઈલ : ૭૭૧૮૯૭૪૭૭૭૪. 


